બાળ ગ્રેથાવળી ૬ : ચોથી શ્રેણી: ૩ 


વીર વનરાજ 


ળું 





ત્યાતિ કાર્યાલય ૬ : અમદાવાદ 


તાદ ટતા વાતર ટા રલ રર 2 દેરાસર મ હ સ રર રાસ પા તીલ સાતરીત ત સતતા 


ર 
યુ 


સુઝરાત વિચાવીઠ મંત્ર ! 
| ગઝમવી કાપીરાગઞિટ [મામ] 


મનતમાળ ૧૬૭૦ ્ગાવા 


પુમ્તવાન ના” લ્‌ બવનારપ્જ 


ઈન્ષ્ 


વિપ્વ ૮7. ૫ 3 
(“ન્ટ 


રર. ત્યક: નઈ: હમત #- ભ ગન્નાન્ઇનન પ ામિકાનથન્કાવતાઇન- રુ પતડશાભ્યટનમા, 





5 0 ક 














બાળ ઞન્થાવળી : ચોથી શ્રેણી : ૩ 


વીર વનરાજ 


ન્ઝદનઝદ-પ-ઝદન્ઝકાન્ઝદ્ 


 ડફૃશ્લેખફ:: 
કેશવલાલ રેસાભાઈ દેસાર્ડ 


"જ 


: સર્વ હક્ક સ્વાધીન : 





પ્રધયમ આવૃત્તિ : નકલ ૧૨૫૦ : સ'.૧૯૮૮ 
મૃલ્ય સવા આને. 


જ્યોતિ કાર્યાલય ? અમદાવાદ 


5 પ ર ડી ધુરઝૂદખ્ઝદન્ઝદનધ-%-૦ઝ્યઝ-૩ન્ઝદનધરનઝદન્ગરદ- 
કે-ઝ્રન્ઝરન્ગરનાન્ઝન્ઝનન્ઝદનઝનઝનઝનઝનયાન-ગન્ઝમા-૩-%--૫-%૬ન્‍%૦%--%૬-૩૬-%૬--%૯-%૯-૫ર૯- 


: પ્રકારાક રે 
ધીરજલાલ હઢાકરશી શાહ 
ચિત્રકાર, છ્ુક્સેલર એન્ડ પખ્લીશર 
હવેલીની ન ડડ : અસઅદપ્વાદ 


ઊધાપ/ 
ષ્ટ ક ઝટ્ટ 
ક” અમદાવાઠ જવ 
ણ ન્ડ 
દ જે ૨૦ 
ગૂજરાતી કૉંપીરાઈટ-સંગ્રહ 


૧૬૩.૦૦ 


ધી “ સૂર્યપ્રકાશ? પ્રોન્ટીંગ પ્રેસમાં 
મૂળચદભાઈ ત્રિકમલપ્લે છાપ્યું. 
પાનકા2૨ નાકા-:.મસદાવાદ. 








વીર વનરાજ 


કનોજ દેશના રાજા ભુવેડની સભામાં પચાસરથી આવેલ 
રાજકવિ શકર કવિત લલકારી ર્યો છે, સર્વ કેઇે સાંભળ- 
વામાં તટ્વીન બન્યા છે. 
ગ છે ! રગ છે! કવિ તારી જનેતાને' રાજા ભુવડે 
આન'દના આવેશમાં પોકારી ઉંઠચે. 

'મંઠારાંજ! રગ તો મને નહિ, પણુ મારાં સ્વામી જય- 
શિખરીને છે જેતા વિજય વાવટો સર્વથી ઉંચે ઉડી રહલો છે. ' 
'સવથી ઉચે ?' 

હુ મહારાજ. 

'કવિ એવો! અહકાર જવા દો' 

શંહારાજ ! આં એહે'કોર નથી, પણું તંદ્નં સત્યં છે, 
ગરવી ગજરાતને તે ધણી છે, ન્યાં કાચું સોનું નીપજે છે. 
અનેક સેતમંહું'ત; બૃડ્દિશાળી નૈ શૂરવીર પુસ્‍્ષપોની ભૃમિની 


હ 


તે ભૂપ છે. તેની રાજધાની પ'ચાસર અમરાપુરીથી પણુ અધિક 
છે. ત્યાં લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીને સદા વાસ છે. ચાવડા વશને। 
મુળદીપક મહુ।રાજ જયશિખરી ત્યાં રાજ કરે છે. તેના જેવો 
ઉદાર શૂરવીર ને ન્યાયી રાજા સે તે! બીજે જેચો નથી !' 


' અભિમાનીઓતું અભિમાન તોડવાની અમારી %રજ છે. 
* જેના વિષે તું આટલુ” અભિમાન ધરે છે તે રાના જયશિખરીની 
ધ્વજા જ્યારે નીચી નમાવીશ ત્યારેજ મને શાંતિ થશે. આ 
* સભા વગ્ચે ગૂજરાતને સર કરવાતું હું પણુ લઉંછું.' 

“મહારાજ એવું સાહુસ જવા દો? શકર બોલી ઉઠયો. 

'એટલે રું ક્ષત્રિયો સાતથી ડરે છે?! ના, ના, લીધી 
પ્રતિજ્ઞા પાર પાડીશ ને ગજરાત પર મારી આણુ ફેરવીશ.' 

“તો। રાજન્‌ ! હું ચે જણાવી ૬ઉ' કે ગજરાત તમારી થશે તે 
પહેલાં કાં તો તમારે “કે કાં તો જયશિખરીને। દેહ પડયે હશે. 
જયાં સુધી ગૃજરાતનો એક પણુ સપુત જીવતે હશે ત્યાં સુધી 
ગુજરાત જીતવાની તમારી ધારણા નિષ્ષ્રળ છે.' 

શકર બારોટ પંચાસર આવી પહોંચ્યો. તેની તેજીલી 
ભાષામાં જયશિખરીને બધી હકીકત કહી સંભળાવી. રાજ 
જયશિખરી તેતું પરિણામ સમજી ગયે.. લડાઈની તેયારીઓ 
કરવા માંડી-પોતાના શૂરા સામ તોને એકઠા કર્યા ને જણાવ્યું. 

“સારા શૂરા સરદારો ! ક્ષત્રિયાની તરવારો મ્યાનમાં 
પડી પડી કટાઈ ન જાય તેની વિધાતા બરાબર ખખર રાખે છે. 


પ 


| ત્તે માટે તેણું આપણુને સુદર અવસર આપવાનું નકકી કયુ 
છે. કલ્યાણી નગરીને રાજા જુવડે આપણી ગજરાતની ભૂમિ 
આપણી માતૃભૂમિને। સમ્રાટ થવાના સ્વપ્નાં સેવી રહ્યો છે. 
આપણી માતા તરફેને। પ્રેમ દેખાડવાનો સમય આવી પહોંચ્યો 
છે. આવા અવસરે એવે ક્યો કપુત હરે કે માને ભૂલી જશે ને 
ઘરને ખુણું સ'તાશે ?” 

“દ્રાઈ નહિ ' પોકારો! થયા. 

'તો તેયાર થાઓ, શસ્ત્રો તેયાર કરો અને શુવડને બતાવી , 
આપે 'કે ગજરાત ક્ષત્રિયોનું છે.' એટલું કહી મહારાજા બેસી ગયા. 

તરતજ સેનાપતિ સુરપાળ ઉભો થયે।. તેના સુખ ઉપરની 
શૂરવીરતામાં આ પ્રસંગને લીધે એર વધારે! થયે! હતે. તેના 
નેત્રોમાંથી અગારા ઝરતા હતા. 

શોડીવાર સ્થિર ઉભે રહ્યો ને સર્વના આથ્ચર્યની વચ્ચે 
તેણું મ્યાનમાંથી તરવાર ખેચી કાઢી, હવામાં વીંઝી ને 
પોકારી ઉઠયે!ઃ 

જય, મહારાજા જયશિખરીને। જય ! માતા ગજ રીતે। જય ! 

સૂર્ય ના તેજમાં સેકડો તરવાર ઝબકી ઉઠી. આકાશ 
શાડી નાખે એવા અવાજથી સર્વ બેલી ઉઠયા; 

જય | મહારાજા જયશિખરીને જય ! માતા ગજ રીને। જય ! 

ભુવડે પોતાના મિહીર નામના સખ્ય સેનાપતિને મોઢુ 


લશ્કર આપી ગુજરાત તરફે સોકલ્યો. તેણે રસ્તામાં આવતાં 
ગામડાઓ લૂંટવા તથા બાળવા માંડયાં, અનેકના ધનમાલ 


 ખુંચવી લીધા ને કેટલીએ સ્રીઓ તથા બાળકોને નિરાધાર બનાવ્યા. 


દ 


રાજા જયશિખરીને આ વાતની ખખર પડી. તેને આત્મા 
કકળી ઉઠયો. તેણે મિહોરને પત્ર લખ્યો. ક્ષતરિચાની રીતને 
એક ખાજુ મૂકી તું સ્રીએ-બાળક્ટો અને ગરીબોને પીડે છે 
માટે જરૂર તારો નાશ પાસે આવ્યો છે. ગૃજરાતતું સમ્રાટ્‌- 
પદ તેમને પીડ્વાથી મળવાનું નથી. ગજરાતના સિંહ જય- 
* શિખરીની જેડે રણુમેદાનમાં શેતરજ ખેલીને લેવાતું છે. ગજ- 
રાતનો સિ'હ તારા જેવા શિયાળ નેડે યુદ્ધ કરી પોતાની કીતિ 
* ઓછી ડરવા માગતો નથી. માંટે તારા રાજા ભુવડને જણાવી 
દ % રણુવાસ છેડી રણુમેદાને આવે ને પોતાતું પરાક્રમ બતાવે. 

પત્ર મળ્યા છતાં મિહીરે તો ગામડા ભાંગવાતું ને બાળ- 
વાતું કામ ચાલુ રાખ્યુ. * 

હવે શૂરા સુરપાળથી ન રહેવાયું. તે પોતાના ચુન'દા _ 
સૈનિકે। સાથે રવાના થયો. તે અવસર જેઈ શૃત્રુઓઆપર તૂટી 
પડચે।. ધાસની માફેક દુશ્મનોનાં માથાં તેણે વાઢી નાખ્યાં. 
સિહીરતુ લશ્કર હારી ગયુ' ને તે જવ લઈ નાઠો. 


આ વાતની ભુવડને ખબર પડી એટલે તે કોધે ભરાયો 
ને પોતાના સૈનિકોને ઉશ્કેરી ફ્રી ચડાઈ કરવા નિશ્રય કર્ચે, 


ભુવડની સાગર સરખી સેના પચાસરને ફેરી વળી. પણુ 
તેથી જયશિખરી ડરી નય તેમ નહેતું. તેણે કોટમાં રહ્યા રહ્યા 
એવે! તે! બચાવ કર્યો કે બાવન બાવન દિવસો! પસાર થયા 
પણુ પ'ચાસરના કિલ્લાને ઉની આંચે ય ન આવી. ભુવડે થાડયો* 


ષ્ઠ 


સરદારોની સલાહુ લીધી. મિહીરે જણાવ્યુ કે સુરપાળને ફાડે 
તો! કામ થાય. 

સુરપાળને ફોડવા કાગળ લખાયો. શૂરા સુરપાળને તે 
મળ્યો. તેણું જવાબ વાન્યોઃ 

હું જીવતર જીવી જાણું છું. મારી માતૃભૂમિ અને મારા 
રાજા માટે મારો દેહુ કુરબાન કરીશ. ક્ષત્રિયો કાયર ખનો જ્યારે . 
આવા રસ્તા ખોળે છે ત્યારે તેમની માતાઓ લાજે છે. તમારી 
ઈચ્છા પાપી છે, તમને અધર્મ સુઝ્યો છે માટે તમારો 
' નાશ પાસે છે. 

ભુવડે સુરપાળને। સ'દેશે વાંચ્યો. હુવે લડાઈ સિવાય 
ખીજે રસ્તે! રજ્ષો નહોતો. તેણે પોતાના સૈનિકોને ખુખ ઉશ્કેર્યા 
અને ખુનખાર લડાઈ ચાલુ થઈ. અ'તે કિલ્લાની પશ્ચિમ ખાજી 
તૂટી. હુવે જયશિખરીને ખુલ્યા રણમેદાનમાં આવ્યા વગર છુટકે 
નહોાતે।. તેમ કન્‍તાં પહેલાં તેણ સુરપાળને એકાંતમાં બોલાવ્યો 
ને ક્લયં: 

સૂર્પાળ ! શકુની સાગર સરખી સેનાને: આપણા સૈનિકે 
પહોંચી વળી શકે તેમ નથી. એટલે મે 'ેસરીયાં કરવાને 
નિશ્રય કર્યો છે. આવા પ્રસગે તારી બેનને કોઈ ગુપ્ત સ્થળે 
જુકી આવવાની જરૂર છે, તે ગભવતી છે, ને સારે નસીબે 
પુત્ર અવતરશે તો ભવિષ્યમાં કોઇક દિવસ ગૃજરાતને તારશે. 

' મહારાજ | આવા ક્રોાકટીના સમયમાં મને આપ દ્ર 

જવાનું કહે। છે ?' 


હ 
' સુંરપાળ ! સમય વિચાર. તેમ કર્યા વગર છુટકે છે ? 


' મહારાજ ! મન માનતું નથી, પણુ મહારાજની આજ્ઞા 
છે ને કાર્ય વિકટ છે એટલે જઇશ. ' 


મધરાતે રૂપસુદરીને લઈ સુરપાળ પ'ચાસરમાંથી ર રવાના 
ગયો. 


હુવે જયશિખરીની ચિ'તા ગઇ. તેણે પોતાના સૈનિકોને 
ઉશ્કેર્યા ને કેસરીયાં કરવા નીકળી પડયો. 
ખુખ લડાઈ જામી. જયશિખરીના માણસો ખહુ થીડા 


* હુતા. ધીમે ધીસે એક પછી એક યોદ્ધાએ પડવા લાગ્યા. અતે 


જયશિખરી પણુ મરાયો. ગ્રજરાતની જયપતાકા ઢળી પડી. 
ગજરાતીએ અનાથ ખન્યા. 

ભુવડના માણસો પ'ચાસરમાં પેઠા. ભુવડે જયશિખરીની 
ચિતાવાળી જગ્યાપર મદિર બધાવ્યુ' ને તેતું નામ ગજ રેશ્વર * 
પાડેયું, 

:૨: ક 

દૈવની ગતિ વિચિત્ર છે. ડયાં એ પચાસરના રાજ મહા- 
લયને #યાં જ ગલમાં વસતા ભીલે।ની ઝુ'પડી ?ડયાં રાજમહેલની 
રસવતી રસોઇઓ ને ડયાં જ ગલના ક&મૂળ ને ફેળફુલ ? ડયાં 
રાજમહાલયની હિ'ડોળાખાટો ને ડયાં ભૂમિ પર પથારી ? 
તેમાં ચે દુશ્મનના માણસો! શોધવા આવે ત્યારે કોઇ ગુક્‌ા કે કોત- 
રમાં સ'તાઈ જવું પડે. આવી દશામાં રાણી રૂપસુ'દરી દિવસે! 
વીતાવી રહી હુતી. તેવામાં જયશિખરીના મૃત્યુના સમાચાર 
મળ્યા. દુઃખના ડુ'ગર તુટી પડયા તે પોકારી ઉઠીઃ 


લ 

“ષિંમતમ ! તસે ગયા, હું આંકી રહું ? ના, ના; તે બનેજ 
કપ? પણુ તમારી છેલ્લી ઇચ્છા ખાતર ચાવડા વ'શના અને 
સાથે સાથે રૂજ રભૂમિના ભલા ખાતર હું જવી રહી છું. 

ક'ઇક દિવસે। પસાર થયા. 

ગૂજરાતના સુભાગ્યે રાણી રૂપસુ'રીએ શુભ ચોધડીએ 
એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. પુ 

રાણીની તહેનાતમાં રહેનાર ભીલ લેકે ખુશ ખુશ થઈ 
ગયા. બાળકના લલાટ સાસે તેએ જોયા કરે અને વિચારે: * 
ઓહો કેટલું તેજ ! સિ'હનાં બચ્ચાં તો સિંહુજ હોય. 


મહારાજા જયશિખરીનો એકને એક પુત્ર ઝાડની ડાળી 
સાથે ખાંધેલી ક્ોળીમાં સુવે છે | નથી ત્યાં સોના રૂપાના 
ઘોડિયાં કે હીરની દોરી. 

એક દિવસ વનરાજને સુવાડી રાણી રૂપસુંદરી ઈંધેણાં 
ખોળવા ગઇ છે. તે સમયે જેન યતિ શીલગુણુસૂરિ ત્યાં 
થઇને નીકળ્યા. પાછલે! પહેર થયો હોવા છતાં તે ખાળકતું 
તંડકાથી રક્ષણુ કરતી વૃક્ષની છાયા થભેલી જોઈ, તેમણે 
વિચાર કર્યો કે આ ઝોળીમાં સુતેલું' બાળક જરૂર 'કોર્ઈ 
પુણ્યશાળી જવ છે, તેએ પાસે ગયા. લલાઢ તરફે નજર કરી 
હાથપગની રેખાઓ જેઇ અને પોતાની ધારણા સાચી લાગી. 
તપાસ કરતાં માલુમ પડયું કે એ તો મહારાજા દિ 
કુ'વર છે. ગૃજરાતને! ભાવિ સમ્રાટ્‌ છે, 


૧૦ 


યતિના હૃદયમાં દેશપ્રેમ ને ધમ પ્રેમ સાથે સાથે પેદા થયા. 
હું' યતિ ખરે, પણુ રું હું રૂજરાતનો નથી ? ગૂજરાત મારી 
નથી ? ગૂજરાતના લોકે પરદેશી રાજાથી પીડાયા કરે, જુલ્સો 
સહુન કરે, તે નિવારવા માટે આ ભાવિ ગજ રપતિને આશ્રય 
આપવેો એ મારી કેરજ નથી ?ને નસીબ સ'જેગે જે આ 
* બાળક ગૂજરાતની ગાદીએ બેસશે તો શું આ બધું ભૂલી 
જરો ? નહિ, હુરગીજ નહિ. તે વખતે જેન ધર્મનાં કેટલાં 
. સુંદર કાર્યો કરાવી શકાશે ? જેન ધર્મની કેટલી ઉન્નતિ થશે ! 
આવા આવા વિચારોને અ'તે શીલગુણુસૂરિએ પોતાની %રજ 
અજાવવા નિશ્ચય કર્યો. 

યતિ રૂપસુદરીને મળ્યા. તેને દિલાસો આપ્યો ને તેના 
પુત્ર સાથે તેને વણુ।દ ગામમાં પોતાના ઉપાશ્રયે લઇ ગયા. 

કુ'વર વનમાં જન્મ્યો માટે તેતું નામ વનરાજ પાડયું. * * 
વનરાજ દિવસે દિવસે મેટા થવા લાગ્યો. મોરનાં ઇંડાં ચીતરવાં 
પડતાં નથી. વનરાજને માટે ઝાડપર ચઢી જવું સહેલ હતું, 
કુસ્તી કરવી ને નદી તરવી એ તો એની રોજની રમતો હતી. 
પોતાના ગામના છોકરાઓને ભેગા કરી સામા ગામના છોકરાઓ 
સાસે હલ્લો લઇ જવો ને રોડાં ને છેવટે લાકડીઓને। ઉપયોગ 
કરી વિજય સેળવવે। એ તેને પસદ પડવું. 

જાઇ “કોઇ વાર તે પોતાના સાથીઓની સભા ભરતો ને 
વચમાં મોટો ધુળને ઢગલે કરી તે પર પોતે બેસી રાજની 
માફક હુકમ કરતે. તેના સાથીઓ તેને હુકમ તરત ઉપાડી લેતા. 


ઉૃજૃ જ ૨૦૨, 


યતિએ તેના આ સર્વ લક્ષણુ। જેયા. પોતાની ધારણા 
જરૂર ખરી પડશે તેમ લાગ્યું. પછી તો. તેને રાજશાસન ને 
નીતિશાસ્ર શીખવવા માંડયું. 

થોડા વખતથી જયશિખરીને મદદ કરવા ગયેલ સુરપાળ 
પણુ માઠા સમાચાર મળવાથી પાછે કથા હતો. તેણું વનરાજને 
ધતુવિ વા ને શસ્રવિઘા શીખવવી શરૂ કરી. તેની તરવાર 
ફેરવવાની ને નિશાન તાકવાની હોશિયારી નેઇ સુરપાળ તો 
૭કજ થઇ ગયે. 

એક વખત મધરાતે ગામમાં ધાડ પડી. હેકારો થયે. 
તપાસ કરતાં જણાયું કે લુટારૂએ દેરાસરમાંની મૂર્તિ પરનાં 


સઘળાં ધરેણાએ ઉઠાવી નાસી નય છે. સિપાઈઓ તેમની 


પાછળ પડયા છે. શૂરા વનરાજથી એ કેમ જોયું જય ? તેણે 
પોતાના ધોડાને દોડાવી મૂક્યો અને લુટારાઓને રોકી પાડયા. 


પછી ચાલી ઝપાઝપી. ઝબક ઝખક કરતી વનરાજની તરવાર 


ફરી રહી છે. થોડીવારમાં તે લુટારાએ ટપોટપ ધાયલ થવા 
લાગ્યા. બીજા શરણે આવ્યા. 

ગામના લેકે આતુરતાથી વનરાજને જોઇ રહ્યા છે. વન- 
રાજ સૌથી આગળ છે. તેના હાથમાં લુટારાના સરદારતું માથુ” 
છે. પાછળ ખીન્ લુ'ટારાઓ છે ને સૌથી પાછળ ગામના 
સિપાર્ઈએ। છે, 


* ઝૈ 2 


એક વખત મામા સુરપાળને વનરાજ એક ધાડા જગલ- 


૧૨ 


માંથી ચાહ્યા ન્ય છે ત્યાં સિ'હની ગરજ ના સશળાઇ. છલગ 
મારતો કેશરીસિ'હુ કોતરમાંથી બહાર ધસી આવ્યો. વનરાજે 
ધતુષ્યને ઢ'કાર કર્યે, પછી તો કોધે ભરાયેલો સિહુ તેના 
તરકૂજ ધસ્યો. બન્ને વનરાજ વચ્ચે યુદ્ધ જામ્યું. એકબીજાને 
જાન લેવા ખને તલ્પી રહ્યા છે. સુરપાળ ઘણે યે પ્રયત્ન કરે છે 
* પણુ સિહ તેના તરક્‌ તે। જેતોજ નથી, જાણે કે તેને તો પોતાતું 
નામ ધરાવતો એક યુવાનજ પોતાને હુરીક્‌ લાગે છે. 
, એટલામાં વનરાજનું તીર છુટયુ. બરાબર -સિંહુના શરી- 
રમાં પેસી ગયું ને તે જમીન પર તૂટી પડયે. 
આમ મામાના હાથ નીચે ઘડાતે વનરાજ દિવસે દિ વસે 
વધુ શરવીર થતો જાય છે. 
મામા સુરપાળ ને વનરાજ બેઠા છે. સુરપાળ કઇ ગભીર 
વિચારમાં છે. થોડી વાર બાદ તેની વિચારમાળા તુટી. તે બોલ્યોઃ 
વનરાજ ! તારા પિતા મહારાજ જયશિખરે છેલ્લા યુદ્ધમાં ઝપ- 
લાવતાં પહેલાં તારી માતાને મારી સાથે જ'ગલમાં સે।કલાવી 
દીધીન્તે વખતે તેમની છેલ્લી ઈચ્છા શુ' હતી ? રાજરાતના 
સુભાગ્યે જે રૂપસુ'દરીને પુત્ર અવતરશે તે। કોઇક દિવસે ગૂજ- 
રાતને તારશે ને ફેરી ચાવડા વ'શને। સૂર્ય પ્રકાશશે. સુભાગ્યે 
મહારાજની ધારણા, સાચી પડી છે, પણુ તેમની ઇચ્છા હુજુ 
પાર પડી નથી. તેમની ઈચ્છા પુરી કરવાનો મારે ને તારે 
શિર બાજે આવી પડયે છે પરંતુ ખીજી બાજુ જુવડ જેવા 
મહાન શત્રુને કેમ હુ'ફાવવો એ પણુ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. 


૧૩ 


“મામા | આઢલા દિવસ તસે આ વાત છુપી રાખી ? 

' ભાઈ! તું ઉમર લાયક થાય ત્યારેજ આવા કામ માટે 
યોગ્ય ગણાય ને ઇ 

' મામા ! સિંહનું બચ્ચુ' હજારો શિયાળવાને ભમાડવા 
સમર્થ હોય છે. ત્યાં તેની ઉમર જેવાતી નથી, જત જેવાય 
છે. હુવે આ વનરાજ એ વનને રાજા રહેવાનો નથી પણુ હુર્‌- * 
કાર્ઈ ઉપાયે જુવડને હુરાવો ગૂજરાતનો સસ્રાટ્‌ થશે. પિતાની 
ઈચ્છા પુરી કરશે ને ગૂજરાતને જુલ્મમાંથી ઉગારી ' તેના . 
આશીર્વાદ લેશે. 

'શાબાશ 1! તારી શૂરવીરતા મારાથી અજાણી નથી. પણુ 
વનરાજ ! તુ' જુવાન છે, તારૂં લાહો ઉછળતું છે. જગતને 
તને ખ્યાલ નથી. તારી એકજ તરવાર ભુવડેતું રાજ્ય ડોલાવી 
શકે-નનહિતે માટે આપણી પાસે બીજ સૈનિકે જેઈએ. તેમને 
નિભાવવા ધન જોઈએ. આ ખધુ' એકાએક ડયાંથી મળી શકે ? 
તે માટે આપણા સ“ેગાને અતુસરીને આપણે બહારવટું ને 
“લુ'ટફાટ કર્યા વગર છુટકો નથી, તે વગર ગ્રજરાતના ઉદ્દાશ્ને 
એકે રસ્તો નથી. 

ધીમે ધીસે વનરાજે પોતાની ટોળી ઉભી કરી ને લુહક્ષટ 
તથા બહારવટાની શરૂઆત કરી. 

એક દિવસ રાતને સમયે વનરાજ પોતાના માણસોને લઇ 
કાકર ગામમાં એક રેઠંતું ધર ફાડવા ગયો. સાણુસોને બહાર 
રાખી પોતે એકલો ઘરમાં પેઠો. અધારે અધારે કોઠો ખોળી 


૨૪ 


કાઢયો, તેમાં હાથ નાખી દાગીના તથા પૈસા ખોળવા લાગ્યો. 
એવામાં “કોઇ સુંવાળી વસ્તુપર હાથ પડયે. તપાસ કરતાં માલમ 
, પડેયું કે તે દહીં' હતું, દહીં એ તે અપશુકન એટલે તે તરત 
પાછે ફર્યો. પોતાના માણુસોને લઇ ચાલી નીકન્યો. 

સવારે શેઠની ખ્હેન શ્રીદેવી દહીં લેવા ગઈ. જેયું તો તેના 
* પર માણુસને એક પ'જે પડેલો. તે અજવાળે ગઇ ને પજામાંની 
રેખાઓ જેઇને વિચાર કરવા લાગી કે જરૂર આ કોઇ મહાપુરૂષ 
' નો પ'જે છે. આવે। મહાપુરૂષ કેણુ હરી ? ને તેને આવે। ધધો 
શા માટે કરવે। પડતે! હુશે ? વિચાર કરતાં કરતાં કોઇની પાસેથી 
વનરાજ વિષે સાંભળેલુ' તે યાદ આવ્યું. જરૂર વખાને। માર્યો 
વનરાજ અહીં આવ્યો હશે એવું અતુમાન કયું. પછી તે। શ્રી- 
દેવીને તેની આ સ્થિતિ માંટે લાગી આવ્યું. 


તેને પોતાના ભાઈ તરીકે ગણી મદદ આપ્યા નિશ્ચય કર્યો. 
તે માટે ગુપ્ત તપાસ ચલાવી ને અતે તેને ખાત્રી આપી છાની 
રીતે પોતાને ધેર બોલાવ્યો, પછી ભોજન કરાવ્યું ને ખરચી પાણી 
આપી. વનરાજે કલ્યુંઃ ખ્હેન ! તારી મારા તરકૂ આવી લાગણી 
છે, પણુ હાલમાં હું તને કઈ આપી શકતે। નથી. પણુ નસીબ 
સ'જોગે જે મને રાજ્ય મલરે તે। તને હું મ્હારી ખ્હેન ગણી તારે 
હાથે જ તીલક કરાવીશ. વનરાજે વચન આપ્યું. 


: ૪: 
એક વાણીયો ધીતું કુલ્લુ' લઇ ચાલ્યો આવતે હતો. વન- 
રાજ ને તેના સાથીઓએ તેને જોઈ પડેકાર કર્યો : 


૧૫ 
ઉભે! રહે, એ વાણિયા ! 


પણુ આ વાણિયો કઇ જુદા જ પ્રકારનો હતો. તેણું તો 
જાણુ કઇએ સાંભળ્યું ન હોય તેમ ચાલવા જ માંડ્યુ, 


ફેરી પડકાર કર્યો : ત્યાં જ અટકી રહેજે, નહિ તો મરી 
ગયે! જાણજે. 


વાણિયો હુવે ઉભે। રહ્યો ને હસતો હસતે બોલ્યોઃ કેમ 
ભાઈ ! ઘી ખરીદવું છે? 


વાણીયાભાર્ઈની જાત લુ'ટારાને જીએ ને રડવા માંડે તેને 
બદલે આ વાણીયાને આવો નિડર જેઈ વનરાજ આશ્ચર્ય 
પામ્યો. તેણું કલું : કેમ ? મોતનો ડર નથી ? આ કુલ્લુ' સુકી 
ચાલતો થા. 

વાણીયાએ જવાબ આપ્યોઃ સર્વને એક્વાર મરવું તો છે 
જ, એટલે મોતને ડર રાખ્યે ચાલે તેમ નથી. વળી આ 
શુલ્લુ' તે! મોંધા ભાવતું છે. તે આમ પડકારથી મળી ન્તય તેમ 
નથી. એમ કહી વાણીઆએ પાતાના ખભા ઉપર ભેરવેલા ભા- 
શામાંથી તીર કાઢયાં. એક, બે, ત્રણુ, ચાર, પાંચ, એમ ગણ્યાં. 
પછી ત્રણુ તીર પાછા મુક્યાં ને બેના કટકા કરી ફેકી દીધા. 

આ જેઇ વનરાજ ધણુ' જ આશ્રર્ય પામ્યો ને બોલ્યોઃ 

આઓહે ! વું તો ધણેિ। વિચિત્ર લૌગે છે. નયારે તારે માથે 


દદ 


સાતને ભય ઝઝ્ુમે છે ત્યારે લડવાના સાધને વધારવાને બદલે 
ઓછા ડરે છે! 


વાણિયો કહે, હરકત નહિ. તમે ત્રણુ જણા એક એક 
તીરના ધરાંક છે, માટે મારે ત્રણુ તીર પુરતાં છે. 
વનરાજ બોલી ઉઠયેઃ 
શાખાશ વાણિયા | તું વાણિયાની કોમમાં જવાહીર લાગે 
, છે. હુવે અસે અમારો વિચાર માંડી વાળીએ છીએ. પણુ તારી 
હોશિયારી તો અમારે જેવી છે. જે, તું પેલા ઝાડની ટાચે લટ- 
કતા ફેળને તાક જેઉં.' ! 


વાણિયાએ ફળને આબાદ વીંધી નાખ્યું. 


વનરાજે એને સમન્વ્યો ને પોતાની સાથે રાખ્યો. પોતાને 
રાજય મળ્યે પ્રધાન બનાવવા વચન આપ્યું. તે વાણિયાનું નામ 
જમ્બ અથવા ચાંપો. એ શૂરવીર લડવૈયા વજરાજને બહુ જ 
કામે લાગી ગયે. 


મામાના મૃત્યુના સમાચારથી દીલગીર બનેલો વનરાજ 
પોતાના સરદારોની સભા ભરી બેઠો છે. 


'મામા ! આજે ઠું તમને કેટલી રીતે સ'ભારૂં ! મહારાજા 
જયશિખરીના સાચા સ્વામીભક્ત-ચૂરવીર સેનાપતિ-ને તેના 
પુત્રના સાચા મદદગાર તમે આ શું કર્યું આમ અધવચ શાને 
ચોલી ગયા ? હુવે આ વનરાજને કાણુ દોરશે ? હુવે તેને માટે તમે 


 સુંખાકી રાખ્યું છે ? નિરાશા ને ધોર અધકાર ! તેને માર્ગ સુઝતો 
નથી ! મહારાજા જયશિખરીની છેહ્વી ઈચ્છા પૂરી થાય ત્યાં સુધી 
તે! રહેવું હતું. ભુવડના જુલ્મથરી પીડાતા ગજરાતની તે! દયા 
જાણુવી હુતી ! માતા ગજ રી તમારા જેવા જવાહીરને ગુમાવી 
આજે ધ્રસકે ધ્રસકે રડી રહી છે, ને રૂજરાતને। ભવિષ્યને રાજન 
થવાના સ્વમા સેવતો આ વનરાજ પણુ આજે હતાશ ખની : 
ગયે છે ! તેની હિંમત હણાઇ ગઈ છે ! 


' મહારાજ! આમ શેક ન કરે. જન્મ્યું સૌ કોઈ 
જવાતું છે. વહેલા કે મોડા, તેમાં કોઇનો છુટકો નથી. મામા 
સુરપાળે તમને તેયાર કર્યા છે. પાંખો ઉગાડી છે. હુવે ઉડું 
એ તમારં કામ છે. સ'કટ સમયે હિંમત દાખવી જે 
કામ સાધે તે ખરા મદ છે. તે ચું મહારાજ જયશિખરીને 
પુત્ર આટલા જ સ'કટથી આમ પાછે। પડી જશે? તે દુનિયા 
તેને માટે શું કહેશે ? સ્વર્ગમાં વસતા મહારાજા જયશિખર્‌ીની 
ઈચ્છા સદાચે અપૂણુ રહી. તેનો પુત્ર ખુણુ સ'તાચો. એક 
સરદારે વનરાજને પાણી ચઢાવ્યું. 


વનરાજ ગરજી ઉઠચેઃઃ એટલે તમે શું એમ સમજી લીધું કે 
વનરાજની હિંમત હણાઈ ગઇ છે એટલે હુવે તે હાથ જેડી 
બેસી રહેશે ? ના, ના, મારા સામતો એમ ન સમજશે. 


૧દ૮ 


પૃણુ મામા સુરપાળ જેવા શૂરવીર પુરૂષને ગુમાવીએ એ લાગે 
તો ખરૂં ને ! વનરાજ એ સિ'હુનો બચ્ચો છે, તેને જનની પરવા 
નથી. પિતાની છેલ્લી ઇચ્છા પૂણુ કરવા, માતા રાજ રીને તારવા 
તે આકાશ પાતાળ એક કરશે, ( અચાનક મ્યાનમાંથી તરવાર 
ખેંચી કાઢી) તેની આ તાતી તરવાર દુશ્મનોના માથા ધાસની 
માફક વાઢો નાખશે. અને અતે કાં તો ગુજરાતનો મહારાજ 
થશે અગર તેના પિતાને મળવા સ્વર્ગ તરફે પ્રયાણુ કરશે. 


ચાંપો બોલી ઉઠચે।ઃ ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! રાણી રૂપસુંદરી તારી 
ઘુખને ! ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! યતિ શીલગ્રુણુસૂરિ તારા યતિપણાને. 
એકે જન્મ આપ્યો, બીજાએ રક્ષ્યો ને ગુજરાતની સાચી સેવા 
સાધી.સ્વર્ગવાસી મહારાજા જયશિખરી ને શૂરા સામત સુરપાળ- 
ને તો જેટલા ધન્યવાદ આપીએ તેટલા ઓઆછાજ'છે. એકે સમય 
પારખ્યો, બીજાએ ખરેખરા સ'કટ સમયે પણુ માલીકની આજ્ઞા 
ઉઠાવી ગજરાતના આથમી જતો સૂર્ય સતેજ રાખ્યો. ” 


પછી વનરાજ બોલવા લાગ્યોઃ શૂરા સરદારે |. 
આજ સુધી આપણે છુટકે ન છુટકે પણુ સાધારણુ 
ચોરીઓ વગેરે હલકાં કામ ક્યા છે, કારણુ કે તેમ 
ક્યા વગર છુટકો નહેતે।. એ સિવાય આપણા ખધાના નિભાવતું 


શલ 


ખીજુ સાધન નહોતુ. પણુ હુવે આમ કયાં સુધી ચલાવવુ £ 
આમ આપણે ઝૂ ગૂજરાત કયારે જીતી શકીએ ? વળી હુવે સ“ેગે 
પણુ સુધર્યા છે. શુવંડ ધરડા થયો છે, તેનાં રાજયમાં અધેર 
ચાલે છે. આ તકને! લાભ લઇ આપણે તેના રાજયના દ્રવ્ય પર 
ને રાજયના ગાસે। પર નજર માંડવાની છે. ધીમે ધીમે ગાસે। ને 
શહેરે સર કરવાના છે. અને છેવટે મહારાજા જયશિખરીની છેહ્વી 
ઈચ્છા પૂર્ણ કરી ગજરાત પર આપણી આણુ વર્તાવવાની છે. 
આ ખધેં કામ સહેલુ' નથી. શુવડ ને તેના પટાવતે પણુ ક્ષત્રિયો * 
છે એટલે હુવે ખુનખાર લડાઇએ। થશે. માંટે જેને જીવવાની 
ઈચ્છા હોય, જેને પોતાના બેરીછેકર સાંભરતા હોય, તેને 
ખુશીથી ચાલ્યા જવાની રના છે. 

સઘળા એકી અવાજે બોલી ઉઠયાઃ ગજરાતના તારણુહાર 
મહારાજા વનરાજને અમે અમારા દેહુ અપણ કર્યા છે. 

ધન્ય છેન્ધન્ય છે મારા શૂરાએ ! જે ભૂમિમાં તસે જન્મ 
લીધો છે, જે ભૂમિમાં ઉછરી તમે સોટા થયા છે, તેની પૂરેપૂરી 
ઢાઝ તમારે હેચે વસે છે. તમારા જેવા દેશભડ્તો ને સ્વામી 
ભકતો મારી મદદમાં છે એ નણી મને ધણુ! આન'દ થાય છે. ' 

હુવે તે વનરાજ ને તેના દોસ્તો સોટી સોટી લુટે પાડે છે. 
કેટલરીક વખત ગાસે। પર ને શહેરો પર હલ્લા લઈ જાય છે અને 
સર કરૈ છે. તેમને શહેરમાંથી ને ગામડામાંથી મળેલા 
ધનથી તેમતું જેર દિવસે દિવસે વધતું નય છે. તેમના માણસોમાં 
પૃણ વધારે થતે। જાય છે. 


ક્‌૦ 


એક દિવસ-વનરાજના વ્હાલા સાથી અણુહિલે ખખર 
આપી. ખાપુ બરાબર લાગ આવ્યો છે. જાતવાન ધોડાની હારે 
ને હારો ચાલી જય છે, ધનને પણુ પાર નથી. આવે લાગ 
ફેરી ફરી મળવાને! નથી. 

તપાસ કરતાં જણાયુ કે જુવડની કુ'વરી મીનળદેવીને યાં 
“ આ ખધું જવું હુવું. આ બધી ગુજરાતની ઉપજ હતી જે તેણે 
કુ'વરી મીનળદેવીને સૉંપી હુતી. તેના સરદારો આ બઠું લઇ 
* કલ્યાણુ તરક્‌ જતા હુતા. 

હા, હા-પોતાના દેશની ઉપ૫જ-અઢળક ઉપજ ને તે બીજ 
સુલ્કમાં જાય ? ને મહારાજા જયશિખરીને। પુત્ર જીવતે! જગતે 
તે જેયા કરે ? ના-ના-તે બને જ કેમ 

તેણું લાગ જેઇ એક સાંકડા માર્ગમાં તેમને ધૈર્ય, 


ભુવડના સરદારને તો આ ખાખતને। ખ્યાલ સરખો નહોતે।. 
અચાનક આમ ધેરાયેલા જેઇ તેઓ ગભરાયા- થોડાક પ્રયત્નો 
કરી.જેયા પર'તુ વનવગડામાં રહેલા ભીલો ને વનરાજ આગળ 
તેમતું કઈ ચાલ્યુ' નહીં. અતે તેએ પલાયન કરી ગયા. વન- 
રાજ તે સવ ધોડાએ ને અઢળક ધનને! માલીક બન્યો. 


હુવે આ વસ્તુઓ મળતાં તે જેરમાં આવ્યો ને અતુક્સે 
ગાસે। જત્તતો જીતતો પંચાસર આવી પહોંચ્યો. પચાસરના 
સોલકી લોકોને આ ખખર પડી એટલે તેમણે કિલ્લાના બારણા 
અધ કરાવ્યા. પંચાસરને। કિલ્લે મજબુત હુતે. તે સહેલાઇથી 


૨૨ 


જીતી શકાય તેમ નહોતું. તેવામાં પાછળથી ભુવડે લશ્કર લઈ 
આવી પહોંચ્ચો. ખુનખાર લડાઇ થઇ. 

વનરાજ હાર્થો ને જંગલમાં નાસી ગયો પણુ હિમ્મત હાથો 
નહીં સોલ'કી લોકોએ પ'ચાસરની શેરીએ શેરીએ આગ લગાડી 
શહેરને નકામું બનાવી દીધું “કે વનરાજ કદી તેના ખાપની 
રાજધાની મેળવવા પ્રયત્ન જ ન કરે, * 


આ બનાવ પછી થીડા વખતમાં ભુવડ મરી ગયે. 


હુવે વનરાજને બહુ સારો અવસર મન્યો. તેણે ફેરી શહેરો * 
જીતવા શરૂ કયાં. સોલ'કી લેકે સત્તાથી બેફામ બન્યા હતાઃ 
જયારે વનરાજના સૈન્યમાં ખડતલ ભીલે। ને નિમકહુલાલ શૂરવીર 
હતા. ઠેકઠેકાણું વનરાજને વિજય મળવા લાગ્યો ને અ'તે અણ- 
હિલની સલાહથી સરસ્વતી નદીને કાંઠે તેશુ એક સુંદર શહેર 
વસાવ્યું. પોતાના સ'કટ સમયમાં દુશ્મતાથી બચાવવા અણહિલે 
તેને ધણી મદદ કરી હતી; તેની કદર કરી તે નવી નગરીતું નામ 
અણહિલપુર પાટણુ રાખ્યું, 

જયારે વનરાજ જગલમાં રખડતો હતો બારે આખુનો 
રાજા ભુવડેની જોડેના કોઈ અણુબનાવથી તેના આશ્રયે આવી 
રહ્યો હુતો. તેની પુત્રી સુંદરકેશીએ વનરાજને જેચો ત્યારથી 
નિશ્રય કર્ચો હતો કે પરણુ' તે વનરાજને જ. 


આવા સુંદર અવસરે તેણે પોતાના પિતાને પોતાની 
ઇચ્છા બતાવી. 


ર્ર 

તેના પિતાએ માગણીને રવીકાર કર્ચો. સુંદરકેશી અને 
'વનરાજતું લસ થયું. 

હુવે વનરાજ ગજરાતના ધણા ખરે ભાગ જતી લીધે 
હતે. આખા ગૂજરાત પર તેની આણુ ફેરતી હતી. 

આજે ગજરાતને। તારણહાર રાજયંસિં'હાસને ખીરાજવાનોછે. 
* શ્રમની ખ્હેન શ્રીદેવીને તેડાવી છે. “હેન પણુ ઉલટભરી આવી 
છે. હાથમાં પુનનને! થાળ છે. 

સભા આખી સ્થ'ભી ગઈ! છે.આ શું !આ તે કયાંની ખ્હેન ? 

શ્રીદેવી આગળ વધે છે, વનરાજના કંપાળમાં રાજતિલક 
કરે છે. 

આખી સૈેલ્રામાંથી પોકારો થાય છે. વીર વનરાજને જયે ! 
'સાતા ગુંજ રીને જય ! 

વનરાજ બોલે છેઃ 4 

' ભાઇઓ ! સુખમાં સર્વ સગા હોય છૈ. પણુ દુઃખમાં 
સહાય આપનાર “કારક વિરલ હોય છે. આ ખ્હેને જ ગલંમાં રખ- 
ડતો વનરાજને ભાઈ ગણ્યો હ્તે। તેના બદલામાં જેટલુ' આપુ 
તેટલુ' એછું છે. તેને હું ચાર ગૌંમં વીરપસલી તરીકે આપુ 
છું. તે સિવાય ખીજી પણુ ધણી ભેટ પણુ ક્દેવીતે મળી. 
પછી યતિ શીલગુણુસૂરિ તરક્‌ જેઈ કહેવાં લાગ્યીઃ પ્રજાજને ૫ 
આ વનરાજ આજે રૂજેરેથેર બન્યો છે, તે 'કાનો પ્રતાપ છેં ? 
”તણેુ। છે ?₹ આ તમારી સન્‍્સુખ બેઠેલા મહાત્મા શીલગુણુસૂરિને. 
જો તેમણે આશ્રય ન આપ્યો હેત તો! અમારી રું સ્થિતિ હૉત 


૨૩ 
તે વિધાતા જાણુ. આ આખુ શજયે આખું તો પણુ તેમને બદલે 
વળે તેમ નથી! * 

“વનરાજ ! મે' ક'ઇચે કર્યુ નથી. મે' જે ક્યુ છે તેમાં મારી 
ફૂરજ બજાવી છે. ગૂજરાત મારી માતૃભૂમિ છે. તે જુલ્મથી 
પીડાતી હતી, તેને છેડાવવી એ મારી ફેરજ હુતી.' શીલ- 
ગુણુસૂરિએ જવાબ આપ્યો. ” 

'શહારાજ ! તમે અમારી ખાતર જનને જેખમમાં નાખ્યો 
એ વરતુ હું કહીયે ભુલવાને। નથી. માટે કઈ પણુ આજ્ઞા કરો * 
ને મારા જવને સ'તોષો.' 

“ઊઇ ! અશારા જીવનની, અમારા દેહની મમંતા અમે છોડી 
છે. મોત અમને ડરાવી શકતું નથી ને તેથી ડરીએ તે। અસે 
ત્યાગી શાના ? પણુ તારી બડુ ઈંગ્છા છે તો લેકેમાં ધર્મને 
પ્રચાર થાય એવું કાંઇ કાર્ય કર. ત્યાગી પુરૂષા એ એકજ ઈચ્છા 
ધરાવી શકે. એ એક જ માગણી કરી શકે. તેમના હરકોઈ કાર્યની 
શરૂઆત ગમે તેવી હોય પણુ તેમતું છેવટતું લક્ષ્ય બિ'દુ જવાની 
શાંતિ જ ઈચ્છતુ' હેય, જીવોને ધમ પ'થે જ વાળતું હોયઃ 

આ પછી વનરાજે શ્રી પાશ્ચ નાથજી મહારાજની પ્રેતિ- 
માએ સુશોભિત પંચાસર નામતું ચૈત્ય કરાવ્યું. પોતાની આરા 
ધક મૂતિ કરાવી તેતું પણુ તેમાં સ્થાપન કરાવ્યું, અને યતિ 
શીલગુણુસૂરિના મનને સતોષ્યુ- 

ચાંપા વાણિયાની કદર કરી એને મ-ત્રીશ્વર બનાગ્યો. જેના 
નામ પરથી પાવાગઢની તળેટીમાં ચાંપાનેર વસ્યું. 


૨૪ 
આમ મહારાજા જયશિખરીની છેલ્લી ઇચ્છા પૂર્ણ થઇ. 


ગૃજરાત પર ફેરી ચાવડા વ'શને સૂર્ય પ્રકાશ્યો, લેકે 
સુખ અને શાંતિમાં દિવસો! પસાર કરવા લાગ્યા. 
વનરાજ સાઠ વર્ષ રાન્ય કરી સવત ૮૬૨ માં ૧૧૦ 
વર્ષની ઉમ્મરે દેવલોક પામ્યો. 


તેતું નામ વીર નર તરીકે આજે ઇતિહાસને પાને ઝળકી 
રઊું છે. સાથે સાથે સુરપાળ, યતિ શીલગુણુસૂરી, ચાંપો, શ્રીદેવી, 
" અતે અણહિલ પણુ અમર થઈ ગયા છે. 

બોલેો-માતા ગૂર્જરીનો જય ! વીર વનરાજને જય | 
પંચાસરા પાર્શ્વનાથને। જય ! 


કન 





જેન જયો[તે 
દર પૂખ્ષ્માએ નિયમિત રીને પ્રગટ થતુ' જન સાહિત્ય 
અને સ'સ્કૃતિતુ' કલાત્મક સચિત્ર માસિક 


લત્રી : 
ધાોરજલાલ ટોકરશી શાહ 
વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ર :: છુટક નકલ 
પરદેશમાં રૂ.૩ નિ ચયારેઆના 


દરેક અ'કમાં એક શાવનામય કાવ્ય, વિવિધ વિષય પરની 
તત્રીની નોંધ, પુરાતત્ત્તતા લેખ, બે 'ે ત્રણુ રસભરી નવલિકાએ, 
જેન તીય કે સ્થાપત્ય પરનો લેખ, હુંન્નરની ડાયરી, સાન વિહાર 
તથા આરેગ્ય અને વિજ્ઞાનના લેખા પ્રગટ થાય છે. એ ઉપરાંત દરેક 
વખતે ઈનામી હરિફાઇ પણુ આવે છે. પ્રખ્યાત લેખકોના મનનીય 
લેખોજ આ પત્રમાં પ્રગટ થાય છે. આપ એક જ અક જુએ ને 
ગ્રાહક્‌ થવા લલચાશે।* 


આપ ગ્રાહક બનો ને મિત્રોને માહક બનાવો, આટલા સસ્તા 
લવાજમે આટલી રસ સામમ્રી બીજે નહિજ મેળવો. 


જ્યોતિ કાર્યાલય 
હવેલીની પોળ; રાયપુર 
અમદાવાઇ. 


આર્મ ઇર 








